Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Taon XL Blg. 17 
Setyembre 7, 2009 
www. philippinerevolution. net 


Palayasin ang mga tropang Amerikano 


ng Pentagon at Central Intelligence Agency 
(CIA) ng US ang patuloy na pagpapakat ng 600 
kataong Special Operations Forces (SOF) na sangkot sa 
mga operasyong kontra-rebolusyonaryo sa Pilipinas. 
Ikinatwiran nila ang naging susing papel ng mga 
pwersa ng Joint Special Operations Task Force-Philip- 
pines (JSOTF-P) at CIA sa mga “tagumpay” ng Armed 


Tra pen idineklara kamakailan ng mga pinuno 


Usapang pangkapaya- 
paan, hinahadlangan 
ng rehimen PAHINA 3 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


16 armas nasamsam sa 
mga taktikal na 
opensiba 


Forces of the Philippines (AFP) sa pagpatay at pagda- 
kip sa mga lider ng Abu Sayyaf at Moro Islamic Libe- 
ration Front (MILF). Anila, tulad ng natututunan nila 
sa gera sa Afghanistan, kailangan umano ang susteni- 
dong presensyang militar nila sa Pilipinas para mati- 
yak ang mga tagumpay sa mga larangan ng labanan. 
Ang deklarasyong ito'y pagsasapubliko na lamang 

ng sikretong kasunduan nina Gloria Arroyo at Pres. Ba- 
rack Obama ng US noong Hulyo 
30. Doo'y ginarantyahan ni Ar- 
royo ang permanenteng presen- 
sya ng mga tropang militar 
ng US sa Pilipinas kapalit 
ng patuloy na ayudang 
militar ng US. Sagad- 
sagaran ngayong ipi- 
nagtatanggol ni Arro- 
yo ang ibayong nalalan- 
tad na permanenteng 
presensya at papatinding 
) panghihimasok-militar ng 

US sa bansa. 

Matagal nang pinalala- 
bas na ang mga sundalo ng 
US ay labas-masok sa bansa 
para lamang sa taunang pag- 
sasanay at pagkakawangga- 
wa. Sa ginawang 
pag-amin na 


Militar sa Lianga, 
PAHINA 5 


napalayas 


PAHINA 4 


mga upisyal ng US at gubyernong 
Arroyo, kinukumpirma ngayon ang 
napakarami nang impormasyon 
tungkol sa permanente nang pag- 
babase ng mga tropa ng US sa ban- 
sa at sa tuwiran at di tuwirang 
paglahok ng mga ito sa mga ope- 
rasyong pangkombat sa bansa. 

Lalo pang napagtibay ang im- 
pormasyong ito nang ibunyag ni 
dating LSG Nancy Gadian ng Philip- 
pine Navy na bilang planning offi- 
cer ng taunang Balikatan Joint US- 
Philippine Military Exercises ay 
personal niyang nalalaman na ang 
mga tropa ng US ay pumapakat sa 
mga yunit pangkombat ng AFP at 
sangkot sa paniniktik at iba pang 
operasyong may kaugnayan sa 
kombat. Ibinahagi ni Gadian ang 
mga detalye tungkol sa mga perma- 
nente, eksklusibo at gwardyadong 
istrukturang itinayo ng JSOTF-P sa 
loob ng mga kampo ng AFP. Isina- 
laysay niya kung gaano kaarogante 
ang mga upisyal at maging ang 
mga karaniwang sundalo ng US sa 
pakikitungo nila sa mga papet na 
pwersa. 

Isang malaking sampal sa ka- 
sarinlan ng Pilipinas ang pamama- 
lagi, paglahok sa kombat at pang- 
hihimasok ng mga tropa ng US sa 


mga armadong operasyon at iba 
pang panloob na usaping militar sa 
bansa. Labag din ito maging sa 
umiiral na reaksyunaryong konsti- 
tusyon. 

Sa kabila ng pagbabasura no- 
ong 1991 ng tratado para sa base 
militar ng US, naisagawa ng US na 
panatilihin ang presensyang militar 
nito sa Pilipinas sa pamamagitan 
ng iba't ibang kasunduan. Sa layu- 
ning ito, binuo ang Visiting Forces 
Agreement (VFA) noong 1998 at 
ang Mutual Logistics Support 
Agreement (MLSA) noong 2002. 

Sa mga kasunduang ito, nabig- 
yang-daan ang paglalabas-masok 
at matagalang paghimpil ng mga 
tropa, barko at mga eroplanong mi- 
litar ng US sa bansa. Pinahintulu- 
tan ang pagtatayo ng iba't ibang 
pasilidad, kabilang ang mga palipa- 
ran, daungan at maging sariling 
mga istruktura at upisina kahit sa 
loob ng mga kampo ng AFP. Sa ga- 
yon, nagmistulang isang malaking 
base militar ng US ang buong Pili- 
pinas. 

Nitong mga nagdaang taon, pu- 
mapakat na ang mga pwersa ng 
JSOTF-P sa mga kampo ng iba't 
ibang kumand ng AFP at iba pang 
lugar: nagtatayo ng sariling upisi- 


na sa mga tactical command post 
ng mga nag-ooperasyong pwersang 
militar; nagsasagawa ng elektro- 
nik, panghimpapawid at pangkom- 
bat na paniniktik: nagbibigay ng 
impormasyong pangkombat sa mga 
yunit ng AFP: at lumalahok sa ak- 
twal na mga operasyong pangkom- 
bat. 

Samantala, patuloy ang pagsa- 
sanay at pagsisilbing tagapayo ng 
US sa mga papet na upisyal militar 
at panseguridad, pangunahin na sa 
paglaban sa mga rebolusyonaryong 
pwersa. Patuloy din ang pagsalig 
ng AFP sa ayuda at suplay ng armas 
mula sa US. 

Sinasamantala ng mga pwer- 
sang militar ng US ang mga saku- 
na, gayundin ang karalitaan at ka- 
kulangan ng papet na gubyerno sa 
pakitang-taong pag-aayos ng ilang 
pampublikong pasilidad at serbi- 
syong panlipunan at sa pagsasaga- 
wa ng mga palabas na pangka- 
wanggawang aktibidad. Layunin la- 
mang ng mga ito na pabanguhin 
ang kanilang presensya at tabingan 
ang kanilang mapanalanta at ma- 
panghimasok na mga operasyong 
militar. 

Pinalalabas din ng mga punong 
militar ng US at ng AFP na ang 
JSOTF-P ay tumutulong lamang sa 
mga operasyon laban sa bandidong 


Nilalaman 


Editoryal 
Palayasin ang mga tropang Amerikano 


grupong Abu Sayyaf at sa tinaguri- 
an nitong mga “suwail” na yunit ng 
MILF. Sa katunayan, ang mga ope- 
rasyon ng JSOTF-P ay hindi na la- 
mang nalilimita sa Western Minda- 
nao. May mga kaso nang nasangkot 
ang mga tauhan ng JSOTF-P sa mga 
operasyong militar sa iba pang ba- 
hagi ng Mindanao, Eastern Visayas, 
Panay, Bicol, Central Luzon, North- 
ern Luzon at iba pang rehiyon, 
kung saan ang pangunahing target 
ay ang mga armadong rebolusyo- 
naryong pwersa at baseng masa ng 
Bagong Hukbong Bayan. 
Pangunahing layunin ng pang- 
hihimasok-militar ng US ang pag- 
papatuloy ng neokolonyal na domi- 


EY VAN 


Taon XL Blg. 17 Setyembre 7, 2009 


Usapang pangkapayapaan 
Matatagumpay na TO 
16 na armas, nasamsam 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


2 ANG BAYAN Setyembre 7, 2009 


Hepe ng AFP, umamin ng kabiguan 


Pananalanta ng pasistang estado 
Militar sa Lianga, napalayas 
NDF, CPDF, nakiisa sa mga bakwit 
Aksyon laban sa illegal logging 
Nagpapatuloy ang militarisasyon sa Leyte 
Mga Albayano, ginigipit ng militar 
Diwa ng laban sa Chico Dam 
BHB, nananawagan laban sa pagmimina 
Tubig sa Butuan City, nilason ng mina 
Di maitagong kayamanan 
Internasyunal na caravan ng magsasaka 
Sa ibayong dagat 
Pakikibaka ng mga adivasi sa India 
Balita 


nasyon nito sa bansa, pagtitiyak 
na lagi nitong hawak ang pamu- 
muno sa papet na reaksyunaryong 
estado at pagpapatuloy ng pag- 
dikta at pag-impluwensya nito sa 
mga pangyayari at panloob na 
usapin at labanan, alinsunod sa 
kanilang interes. Pinakikialaman 
at hinahadlangan ng US ang anu- 
mang banta o sagabal sa patuloy 
na paghahari at buong-layang 
pandarambong ng US sa malakolo- 
nya nito. Partikular na estratehi- 
kong layunin ng US ang pakikia- 
lam sa takbo ng umiiral na gera si- 
bil at pagsisikap na magapi ang 
mga rebolusyonaryo, patriyotiko 
at anti-imperyalistang pwersa. La- 
yunin din ng US ang patuloy na 
paggamit ng Pilipinas bilang ista- 
syon at lunsaran ng mga pwersang 
militar ng US para matiyak ang 
paghaharing militar nito sa South- 
east Asia at sa buong Asia-Pacific. 
Sa harap nito, walang tigil na 
lalabanan ng mga rebolusyonar- 
yong pwersa at mamamayang Pili- 
pino ang neokolonyal na paghaha- 
ri ng US sa bansa hanggang sa lu- 
busang makamit ang pambansang 
kalayaan. Maningning ang maha- 
bang kasaysayan ng rebolusyonar- 
yo, patriyotiko at anti-imperyalis- 
tang pakikibaka ng mamamayang 
Pilipino, katuwang ang kanilang 
pakikibaka para sa tunay na demo- 
krasya, katarungan at kaunlaran. 
Dapat puspusang ilantad at 
bakahin ang patuloy na paghaha- 
ri, pandarambong at pang-aapi ng 
US sa bansa. Ibayong labanan ang 
pagdagsa, tuluy-tuloy na presen- 
sya at mga operasyon ng mga 
pwersang militar ng US sa Pilipi- 
nas. Hubaran sila ng maskara at 
ipakita ang pangit na mukha ng 
panghihimasok-militar at pang- 
aapi ng US sa Pilipinas. Pagkaisa- 
hin ang mamamayang Pilipino sa 
ilalim ng bandila ng patriyotismo 
at sabay-sabay na sumigaw na 
“Palayasin ang mga sundalong 
Amerikano!” [AB 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2009 


Hinahadlangan ng GRP ang 
usapang pangkapayapaan 


Ang sumusunod ay pahayag nitong Setyembre 4 ni Ka Fidel V. Agca- 
oili, tagapagsalita ng NDFP Negotiating Panel. Nililinaw nito ang tunay 
na mga dahilan kung bakit hindi natuloy noong Setyembre 5 ang usa- 
pang pangkapayapaan sa pagitan ng NDFP at Gubyerno ng Republika ng 
Pilipinas (GRP). Pangunahin dito ang hindi pagtupad ng GRP sa berbal 
na kasunduan nito at ng NDFP noong Hunyo 15 na lubusang ipatupad 
ang JASIG, pakawalan ang mga nakakulong na konsultant ng NDFP, iba- 
sura ang mga gawa-gawang kaso laban sa iba pang konsultant at pala- 
yain din ang mga detenidong pulitikal na noon pang 2001 at 2004 ay 
iniutos na ni Gloria Arroyo na palayain bilang pagpapakita ng kaganda- 
hang loob. 


apat tigilan na ng mga upi- 
D syal ng reaksyunaryong 

GRP, kabilang ang tumata- 
yong presidente nito na si Gloria 
M. Arroyo, Executive Secretary 
Eduardo Ermita at Presidential 
Adviser Avelino Razon ang pagla- 
labas ng mga pahayag sa midya na 
bukas itong ituloy ang usapang 
kapayapaan sa pagitan ng GRP at 


reydin, arestuhin at idetine ang 
mga tauhan ng NDFP, tulad ng gi- 
nawa nila sa The Netherlands no- 
ong 2007. 

Hindi pa rin ipinatutupad ng 
GRP ang JASIG, ang kasunduang 
nabuo noong Hunyo 15. Bagkus ay 
minaniobra ng GRP na uk-ukin at 
ibasura ang JASIG at patindihin 
pa ang panggigipit sa mga konsul- 


NDFP. 

Malinaw na ang mga doble- 
karang upisyal na ito ang siyang 
humahadlang sa pagpapatuloy 
ng pormal na usapan sa pama- 
magitan ng patuloy na paglabag 
nila sa Joint Agreement on Safe- 
ty and Immunity Guarantees (JA- 
SIG) at pagtanggi nilang pawiin 
ang panggigipit nila sa mga 
myembro ng NDFP panel, mga 
konsultant at iba pang perso- 
naheng protektado ng JASIG. 

Patuloy silang gumagamit ng 
mga gawa-gawang kriminal na ka- 
so upang dukutin, ikulong, 
tortyurin at patayin ang mga 
konsultant ng NDFP at iba 
pang personaheng protektado 
ng JASIG sa Pilipinas at i-black- 


SUMUKO 
MUNA KAYO! 


H 


mail at gipitin ang mga myembro 4 Uc 
ng NDFP panel at mga konsultant 288 KW 


sa labas ng bansa. Ginagamit din 
nila ang gayong mga gawa-ga- 
wang kaso para hilingin sa mga 
dayuhang gubyerno na i-blacklist, 


tant at myembro ng NDFP panel. 
Kaya naman iginigiit ng NDFP na 
ang GRP at NDFP panel, kabilang 
ang kanilang mga abugado, ay 
magpulong sa Oslo nang sa gayon 
ay makabuo ng nakasulat na ka- 
sunduan na nagsasaad ng mga pa- 
mamaraan kung papaano mabilis 
na maipatutupad ang JASIG at 
mapapawi ang mga nabanggit na 
balakid. 

Ngunit bastos at hambog na 
itinugon ng GRP sa NDFP na wa- 
lang pulong na magaganap sa pa- 
gitan ng mga negosyador hinggil 
sa pagpapatupad ng JASIG, mali- 
ban na lamang kung papayag ang 
NDFP na isaisantabi muna ang 
mga usapan hinggil sa mga repor- 
mang sosyo-ekonomiko at pampu- 
litika at bigyan ng pinakamataas 
na prayoridad ang pagtalakay sa 
pagdidisarma, demobilisasyon at 
reintegrasyon sa pamamagitan ng 
adelantadong pagbubuo ng wor- 
king group para talakayin ang pag- 
wawakas ng labanan at disposi- 
syon ng mga pwersa. 

May kapal pa ng mukhang 
magsabi ang GRP na walang maga- 
ganap na anumang pargtalima sa 
JASIG at walang pormal na usa- 
pang kapayapaan na magaganap 
kung walang gagawing komitment 
ang NDFP na buuin unang-una ang 
naturang working group bilang su- 
si para madurug at masupil ang ar- 
madong rebolusyonaryong kilusan 
ng mamamayan. 

Ipinakikita ng GRP na wala 
itong interes sa negosasyong ka- 
payapaan bilang paraan para lu- 
tasin ang ugat ng gera sibil sa pa- 
mamagitan ng mga kasunduan 
hinggil sa mga repormang sosyo- 
ekonomiko at pampulitika. Patu- 
loy nitong nilalabag ang JASIG at 
pilit ipinapataw ang balangkas ng 
DDR sa NDFP. Hinahamon nito ang 
mga rebolusyonaryong pwersa na 
paigtingin pa ang kanilang arma- 
dong rebolusyon para sa pamban- 
sang kalayaan at demokrasya. [EB 


4 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB Mr 


16 na armas, nasamsam 


i bababa sa 16 na armas ang nakumpiska ng mga Pulang mandi- 
D rigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa magkakahiwalay na 
taktikal na opensibang inilunsad nitong huling linggo ng Agos- 

to. Kabilang sa mga nasamsam ang isang light machine gun. Labintat- 
lo ring elemento ng kaaway ang napatay at pito ang nasugatan sa mga 
labanang ito. Samantala, walang kaswalti sa panig ng mga Pulang man- 
dirigma. 

Agosto 30. Di bababa sa sampung “ 
malalakas na riple ang nasamsam nang ma- 
tagumpay na lusubin ng mga Pulang mandi- 
rigma ng Arnulfo Ortiz Command ng BHB- 
Samar ang detatsment ng Citizens Armed Forces Geo- 
graphical Unit (CAFGU) sa Barangay Cancaiyas, Basey, 
Samar mga alas-4 ng madaling araw. Ayon sa mga pa- 
nimulang ulat, nakakumpiska ang BHB ng ap- 
at na M16, apat na M14 at dalawang karbin. ft 
Nakasamsam din sila ng isang radyong VHF. “ 
Matapos masugatan ang dalawang elemento PA 
ng CAFGU ay nagtakbuhan ang 15 tropang nag- ¥/⁄ ` 
kakampo sa detatsment. 
Para. mapagtakpan 
ang kanilang kahihi- “N4 
yan, bulaang iniulat ng 8th :: 
ID ng Philippine Army na 
11 gerilya ang nasugatan sa \ 
labanang ito. Na 

Sa Surigao del Sur, isang y. .- 
M16, isang Ingram machine pistol 


Hepe ng AFP, umamin ng kabiguan 


ahasang inamin ni Gen. Victor Ibrado, chief of staff ng Armed 

Forces of the Philippines (AFP), na hindi kayang lipulin ng 
gubyernong Arroyo ang armadong rebolusyonaryong kilusang isi- 
nusulong ng Bagong Hukbong Bayan (BHB). Inamin ng pinakama- 
taas na upisyal ng AFP ang kabiguang ito sa harap ng mga asen- 
derong kabilang sa Northern Negros Planters Association sa asem- 
bliya nito sa Sagay City, Negros Occidental noong Agosto 30. 

Ang pag-aming ito ay ginawa ng hepe ng AFP dalawang buwan 
makaraang mag-utos si Arroyo sa kanyang State of the Nation Ad- 
dress (SONA) na durugin ang BHB bago matapos ang kanyang ter- 
mino sa 2010. 

Ilang araw bago ito, umamin sa harap ng midya si Lt. Gen. Ro- 
lando Detabali, hepe ng Southern Luzon Command (SOLCOM), na 
mahihirapan silang tupdin ang utos na wasakin ang armadong re- 
bolusyonaryong kilusan. Saklaw ng mga operasyon ng SOLCOM ang 
Southern Tagalog at Bicol. [AB] 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2009 


at isang pistolang 9 mm ang nasamsam ng mga Pu- 
lang gerilya ng BHB nang salakayin nila ang bahay ni 
Alfeo Perez, alkalde ng bayan ng San Miguel. 

Samantala, sa Davao City, nakalasap agad ng ka- 
biguan ang kararating na 69th IB nang mapatay ang 
apat nitong mga sundalo at masugatan ang anim na 
iba pa nang tambangan sila ng 1st Pulang Bagani 
Company ng Merardo Arce Command (MAC-BHB) sa 
Southern Mindanao. Dagdag na pwersa mula Luzon 
ang 69th IB at nakapailalim sa 10th Infantry Divi- 
sion. Nagpapatrulya sila sa Barangay Dalagdag, Ca- 
linan District nang ambusin sila ng mga gerilya ng 
bayan. 

Kabilang sa mga nakumpiska ng mga Pulang 
mandirigma ang isang FN Minimi (Mini Mitrailleuse, 
o M249 sa US). Ang Minimi ay isang light machine 
gun na unang ginawa sa Belgium. May tipo itong 
pang-5.56 mm at pang-7.62 mm. 

Agosto 28. Dalawang sundalo ng Charlie Com- 
pany ng 57th IB ang nasugatan nang tambangan si- 
la ng mga mandirigma ng Larangan 53 ng BHB ha- 
bang lulan ng isang sasakyang militar sa hangganan 
ng Barangay Noah at Barangay Bagumbayan sa ba- 
yan ng Magpet, North Cotabato. 

Noong araw ding iyon ay nasugatan ang isang 
sundalo ng 82nd IB nang tangkain ng mga tropang 
militar na kubkubin ang isang yunit ng BHB sa Ba- 
rangay Tigbanaba, Igbaras, Iloilo. Ang batalyong ito 
ay bagong buo pa lamang at ito ang unang engkwen- 
tro nito sa BHB. 

Agosto 27. Dalawang M16 ang nakumpiska at 
dalawang pulis ang napatay nang ambusin sila ng 
mga Pulang mandirigma habang nagpapatrulya sa 
palengke ng Bayugan City sa Agusan del Sur. 

Agosto 24. Apat na sundalo ang napatay sa da- 
lawang labanan sa pagitan ng BHB at mga umaata- 
keng tropa ng 71st IB sa Barangay Diaat, Maria Au- 
rora, Aurora. Sa unang engkwentro, matagumpay na 
naagaw ng BHB ang inisyatiba mula sa sumasalakay 
na mga sundalo. Pagkalipas ng halos isang oras, na- 
ganap ang ikalawang labanan kung saan tinamba- 
ngan ng mga Pulang mandirigma ang mga sundalong 
nagbalik sa lugar ng labanan upang kunin ang mga 
naiwang gamit at hawakan ang pwesto. 

Matapos ang halos kalahating oras na labanan, 
sinalakay ng BHB ang pwesto ng mga sundalo. Tuma- 
lilis ang mga sundalo at naiwan ang anim na bakpak 
na nasamsam ng mga kasama. 

Samantala, isang elemento ng CAFGU ang napa- 
tay at dalawa ang nasugatan nang tambangan sila ng 
mga Pulang mandirigma ng Tomas Pilapil Command 
ng BHB sa Sityo Sto. Domingo, Barangay Malabog, 
Caramoan, Camarines Sur. [AB 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2009 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO sla 
Militar sa Lianga, 
napalayas 


akauwi na ang mahigit 1,700 residente ng Li- 
N anga, Surigao del Sur matapos lisanin ng mga 

pwersang militar ang kanilang mga komuni- 
dad. Noong Agosto 29, napwersa ang militar na tu- 
mugon sa malawak at mariing panawagang lumayas 
sila sa 15 komunidad sa dalawang munisipalidad ng 
Surigao del Sur. Mahigit isang buwang tumira ang 
mga bakwit sa evacuation center sa Tandag, Surigao 
del Sur. 

Pinangunahan ng Commission on Human Rights 
(CHR), mga lokal na upisyal, progresibong kongresis- 
ta, tagapagtanggol ng karapatang-tao at mga kara- 
patan ng mamamayang Lumad ang inspeksyon ng 
mga komunidad para tiyaking wala na ngang presen- 
sya ang militar doon. Isinagawa ito dahil sa paiba- 
ibang pahayag ng militar kaugnay ng kanilang ista- 
tus sa lugar, at dahil na rin sa mariing pagtanggi ng 
pamunuan ng AFP na lisanin ang lugar. 

Nagsilikas ang mga residente noong Hulyo 18 
nang pasukin ng dalawang batalyon mula sa 36th at 
58th IB ang kanilang mga komunidad para pilitin si- 
lang sumapi sa Task Force Gantangan-Bagani Force, 
isang grupong paramilitar na pinatatakbo ng AFP. 

Militarisasyon ng mga eskwelahan. Partikular 
na pinag-initan ng mga pasistang sundalo ang Alter- 
native Learning System for Agricultural and Liveliho- 
od Development (ALCADEV) sa Sityo Han-ayan sa Di- 
atagon, Lianga. Ang eskwelahang ito ay isang board- 
ing school para sa mga kabataang Lumad, katumbas 
ng isang pampublikong hayskul. Nagbibigay ito ng 
mga pag-aaral hindi lamang sa literasiya at numera- 
siya, kundi sa produksyong agrikultural, kalusugan at 


pagli PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


iba pang batayang serbisyo na hin- 
di kailanman naibigay ng reaksyu- 
naryong gubyerno sa kanila. 

Umabot sa 124 na mga estud- 
yante at guro ng paaralan ang lu- 
mikas. Kasabay nilang lumikas ang 
mga estudyante at guro mula sa 
anim pang paaralan na pinatatakbo 
naman ng Tribal Filipino Program 
of Surigao del Sur (TRIFPSS) na ka- 
tumbas ng mga pampublikong pa- 
aralang pang-elementarya. 

Hindi ito ang unang pagkakata- 
ong ginipit ng militar ang mga es- 
kwelahan. Noong 2005 at muli no- 
ong 2007, napalikas ang mga es- 
tudyante at guro dahil sa pinatin- 
ding militarisasyon sa lugar. Ina- 
akusahan ng militar ang mga es- 
tudyante at guro na mga tagasu- 
porta, kundiman mga myembro, ng 
BHB at pinipigilan ang suplay ng 
pagkain na nakalaan para sa mga 
mag-aaral doon. 

Unang nagsiksikan ang mga 
bakwit sa malaking gymnasium sa 
lunsod ng Lianga bago sila lumipat 
sa Diocese ng Tandag sa ilalim ng 
pangangalaga ni Bishop Nereo 
Odchimar. Dito'y binisita sila ng 
mga kinatawan ng CHR, mga prog- 
resibong partido at ng mga alkalde 
ng mga kalapit na munisipalidad. 
Ilang beses na napako ang panga- 
ko ng militar na umatras at hang- 
gang sa kadulu-duluhan ay nagpa- 
hayag na “gigilid” lamang sila at di 
nila bibitawan ang kanilang pana- 
nakop sa lugar. 

Ayon sa mga residente, lumakas 
ang presensya ng militar sa kani- 
lang mga komunidad kasabay ng 
pagpasok ng malalaking dayuhang 
kumpanya sa pagmimina sa lugar. 
Bigla na lamang silang pinag-aaku- 
sa na mga tagasuporta ng BHB 
nang maging malinaw na hindi nila 
bibitawan ang kanilang karapatan 
sa mga lupaing ipinamana sa kani- 
la ng kanilang mga ninuno. 

Pinanghawakan nila ang kani- 


lang mga karapatan hindi lamang 
para rito, kundi pati sa mga serbi- 
syong ibinibigay ng mga mapagka- 
wanggawang organisasyon. Muli 


nilang napatunayan na sa sama-sa- 
mang pagkilos ay maaari nilang tu- 
luy-tuloy na gapiin ang pang-aapi 
at pagsasamantala sa kanila. ABI 


NDF-Mindanao, CPDF, nakiisa sa mga bakwit ng Lianga 


NAKIISA ang National Democratic Front-Mindanao at Cordillera Peo- 
ple's Democratic Front (CPDF) sa mga bakwit ng Lianga, Surigao del 
Sur sa kanilang pakikibaka laban sa militarisasyon. 

Binigyang-pugay ni Jorge "Ka Oris" Madlos ang mga bakwit sa 
pagbabalik nila sa kanilang mga tirahan matapos makamit ang ka- 
hilingang lisanin ng militar ang kanilang mga komunidad. Sa inter- 
byu sa radyo, binatikos ni Ka Oris ang 58th IB sa pagmamatigas ni- 
tong manatili sa lugar sa kabila ng malawakang sigaw ng iba't ibang 
sektor na sumusuporta sa kahilingan ng mga bakwit. 

Kasabay ng pagdiriwang sa tagumpay ng mga bakwit, tinukoy ni 
Ka Oris ang daan-daang libo pang mamamayang nasa mga evacua- 
tion center sa ibang dako ng Mindanao dahil sa militarisasyon. 

Tulad ng mga Lumad sa Surigao, dumaranas din ng mga paghi- 
hirap ang mga minorya sa Cordillera. Ayon kay Simon "Ka Filiw" Na- 
ogsan, tagapagsalita ng CPDF, mula pa noong dekada 1970, ang 
mga komunidad sa Cordillera ay dumaranas na ng mga dislokasyon 
dulot ng mga operasyong militar dahil sa sapantaha ng AFP na ba- 
se ito ng mga Pulang mandirigma at para bigyang-daan ang ma- 
pangwasak na mga proyekto ng gubyerno at ng mga dayuhan, ka- 
tulad ng Chico Dam. Katulad ng sa Surigao, marami sa mga biktima 


ng paglabag ay mga bata. 


Nitong taon lamang, napilitan ang mga batang Tingguian sa 
Lacub, Abra na magklase sa labas ng kanilang mga klasrum dahil 
inokupa ng mga pwersa ng 41st IB Reengineered Special Operations 
Team (RSOT) ang daycare center doon. Noong 2007, matagal na si- 
nuspindi ang mga klase sa Tamboan Elementary School sa Besao, 
Mountain Province dahil ginawang baraks ng mga tropa ng 54th IB 


ang naturang paaralan. 


Trak ng iligal na magtotroso, sinunog ng BHB 


SINUNOG ng mga gerilya ng BHB-Agusan-Surigao ang isang trak na 
ginagamit sa iligal na pagtotroso ng falcatta sa Diatagon, Lianga, 
Surigao del Sur noong Agosto 30. Ang aksyon ng mga gerilya ay 
alinsunod sa malaon nang patakaran ng rebolusyonaryong kilusan 


laban sa iligal na pagtotroso. 


Sa isang pahayag nitong Setyembre 4, sinabi ng BHB na sina- 
mantala ng mga iligal na magtotroso ang paglikas ng 15 pamaya- 
nang Lumad sa Lianga para magputol ng mga punong fakcatta at iba 
pang iligal na aktibidad. Nakabwelo ang mga magtotroso dahil pro- 
tektado sila ng militar at wala ang mga residenteng makahahadlang 
sana sa kanila. "Nagpakasasa sila sa mga yaman ng lupaing ninuno 
habang karamihan ng mamamayang nasa mga evacuation center ay 


naghihirap," anang BHB. 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2009 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


na 


Nagpapatuloy ang militarisasyon sa Leyte 


rapatang-tao sa Leyte bunga ng malawakang operasyong militar 


S umusunod ang mga dagdag na ulat hinggil sa mga paglabag sa ka- 


doon. 

Unang linggo ng Hulyo. Sina 
Alex Casundo, 30; Boyet Salubre, 
20; Mauricio Peñada, 40; Jessie 
Martinez; at isang nagngangalang 
Junior ay pinagsusuntok, sinampal 
at pinagbubugbog ng mga tropa ng 
19th IB. Sila ay pawang mga taga- 
Barangay Bunga, Baybay, Leyte. 
Samantala, si Ekot Sacay, 30, na 
nangunguha ng kahoy na pangga- 
tong sa Sityo Lunas, San Agustin, 
Baybay, Leyte ay binugbog at pina- 
lo ng tangkay ng dahon ng niyog. 

Hunyo 30. Ininteroga at ginul- 
pi si Ronnie Bumagat, 29, isang 
magsasaka sa Barangay Bunga, 
Baybay, Leyte. Tatlong araw siyang 
hindi nakapagtrabaho dahil sa na- 
tamo niyang matinding pambubug- 
bog mula sa mga tropa ng 19th IB. 
Pinagdudahan ng militar na may 
ugnay sa cellphone si Bumagat sa 
BHB at tagadala ng suplay sa kam- 
po. Ganun din ang naranasan ni 
Virgilio Martinez, 40, na kababaryo 
ni Bumagat. 

Samantala, si Eric Salubre, 30, 
ng naturan ding barangay ay bi- 
nugbog ng nasabi ring yunit-mili- 
tar at ninakawan pa ng tolda at ga- 
mit sa pagkopra na nasa kanyang 
tapahan. Si Felix Cabahit naman, 
40, ay sinuntok at pinagbubugbog 
ng mga sundalo dahil kontak daw 
siya ng BHB. Si Taboy Gravillo, 30, 
ay dalawang beses na ginulpi ng 
mga elemento ng 19th IB at dala- 
wang araw na hindi nakapagtraba- 
ho dahil sa matinding kirot ng ka- 
tawan. 

Hunyo 24. Si Moises Rapada, 
50, taga-Barangay Oguisan, 
MacArthur ay binugbog, sinakluban 
ng plastik ang ulo at hiniwa ang 
mukha ng mga elemento ng 19th 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2009 


IB na nag-ooperasyon sa kanilang 
barangay. Kasabay din nito ang 
iba't ibang abuso kagaya ng pagbu- 
not ng mga tanim na kamote ni 
Bernal Banag-banag sa Barangay 
Cagbana, Burauen; at pagsunog sa 
kubong pahingahan ni Benny 
Roche, 50, sa kanyang sakahan. 

Hunyo 19. Ininteroga at sinun- 
tok ng mga sundalo si Jordan de 
Paz, 15, taga-Barangay Cagbana, 
Burauen, Leyte. Matapos suntukin 
ay binantaan pa siyang papatayin 
kapag nagsumbong siya. 

Hunyo 12. Iligal na inaresto at 
dalawang gabing idinetine sa kam- 
po ng mga tropa ng 19th IB si 
Jumbert Martinez, 36, isang mag- 
sasaka na taga-Barangay Bunga, 
Baybay, Leyte. Inimbestigahan siya 
dahil pinagbibintangan siyang ta- 


gahatid ng suplay sa BHB. Isa pang 
magsasaka na nagngangalang Basil 
Robles ng naturan ding barangay 
ang inaresto ng mga sundalo. Bi- 
nugbog ng militar si Robles ngunit 
pilit siyang pinapirma sa dokumen- 
tong nagsasaad na hindi siya si- 
naktan ng mga sundalo. 


SAMANTALA, pinagbabantaan din 
ng mga sundalo ang mga residente 
ng Barangay Cagbana, Burauen na 
kapag may nangyari sa kanila ay 
babalingan nila ang barangay at 
papatayin sila. Kung noong buwan 
ng Hunyo ay hindi pinapupunta sa 
kanilang mga sakahan ang mga ta- 
gabaryo, noong Hulyo ay pinaya- 
gan na silang pumunta sa bukirin 
pero alas-4 lamang ng hapon ay 
dapat nasa barangay na sila. 
Sapilitan ding nagpatupad ng 
blokeyo sa pagkain sa apat na mu- 
nisipalidad—sa mga barangay ng 


Mga Albayano, ginigipit ng militar 


E ng mga residente ng Manito at Camalig, Albay ang 
pamumwersa sa kanila ng mga tauhan ng 901st Brigade ng Phil- 
ippine Army na magpakuha ng litrato at magbayad ng P35.00 bi- 
lang bahagi ng pagbubuo ng Barangay Defense System. 

Anang mga nagrereklamo, pinagbibintangang mga myembro ng 
BHB ang mga tumatanggi sa sapilitang pagpapalitrato. 

Ani Atty. Salvador Brioso ng Commission on Human Rights-Bi- 
col, labag sa karapatang-tao ang gayong hakbang ng militar. Hini- 
kayat niya ang mga apektado na pormal magreklamo sa komisyon 


para maaksyunan ang usapin. 


Nalantad din kamakailan ang panggigipit ng militar sa mga re- 


sidente ng Maninila, Del Rosario, Panoypoy, Taluto at Taplakon sa 
Camalig, Albay. Ilang residente ang pinipilit ng mga sundalo na 
umaming myembro o tagasuporta ng BHB. May ilang pinalo sa ulo, 
ikinulong sa kubeta at sinakal ng mga sundalo dahil hindi sumusu- 
nod sa kanilang kagustuhan. 

Ilang taumbaryo rin ang pwersahang pinapipirma sa mga blang- 
kong papel. Nagbanta pa ang mga sundalo na bubweltahan nila ang 
sinumang magrereklamo. ABI 


sir: PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Bunga, Hilapnitan, Caridad, San Agustin, Maybog, Pa- 
ngasugan at San Marcos sa Baybay, sa mga baryo ng 
Cagbana, Mahagnaw, Roxas at Lugsongan sa Burauen: 
sa mga barangay ng San Vicente, Lanawan, Oguisan at 
San Antonio sa MacArthur: at sa Barangay Luneta sa 
bayan ng La Paz. 

Dahil sa tindi ng militarisasyon sa mga nabanggit 
na barangay ay napilitang huminto sa pag-aaral ang 
ilang mag-aaral dahil sa takot at sa hirap ng kanilang 


Melissa Roxas, kinatigan 


KUMBINSIDO ang Court of Appeals (CA) na dinukot at 
tinortyur ng mga elemento ng Armed Forces of the 
Philippines (AFP) si Melissa Roxas, isang aktibistang 
Pilipino-Amerikano. Sa desisyon ng CA noong Agosto 
27 na nagbigay kay Roxas ng writ of amparo at habeas 
data, ibinasura nito ang sinasabi ng AFP at ng gubyer- 
nong Arroyo na gawa-gawa lamang ni Roxas ang isina- 
laysay niyang karanasan. 

Si Roxas ay dinukot ng 15 elemento ng militar sa 
Tarlac noong Mayo 19. Ang dalawa pang kasama ni- 


pamilya sa pagsuporta sa kanilang konsumo dahil na 
rin sa blokeyo at paghihigpit ng 19th IB. 

Ngunit mas matinding panggigipit ang nararana- 
san ng mga dayong Manobo na nabubuhay sa pangu- 
nguway sa mga bulubunduking bahagi ng Baybay at 
Burauen dahil tahasan na silang idineklarang “iligal” 
at awtomatikong itinuturing na myembro o tagasupor- 
ta ng BHB. Ibig sabihi'y kapag nakita sila ay agad si- 
lang dadakpin at papatayin ng mga sundalo. ABI 


ng korte laban sa militar 


yang dinukot ay sina John Edward Jandoc at Juanito 
Carabeo. Mula sa Tarlac ay dinala sila sa himpilan ng 
7th ID-Philippine Army sa Fort Magsaysay sa Nueva 
Ecija at isinailalim sa interogasyon at pagpapahirap sa 
loob ng anim na araw. Nang ilitaw siya ng militar ay 
nagsampa si Roxas ng petisyon para sa writ of ampa- 
ro at habeas data sa Korte Suprema, na nag-utos na- 
man sa CA na dinggin ang nasabing kaso. 

Iniutos din ng CA na tigilan na ng militar ang pag- 
bibintang na si Roxas ay myembro ng BHB. 


Kasunduan sa karapatang 
pambata, pinirmahan ng 


Lider- 


aktibista sa Panay, planong paslangin 


MILF at UN 


PUMIRMA ang MILF sa isang ka- 
sunduan kasama ang United Na- 
tions noong Hulyo upang pangala- 
gaan ang karapatan at kapakanan 
ng mga bata sa gitna ng armadong 
tunggalian. Pinagkasunduan ng 
dalawang panig ang isang progra- 
mang nagpapahintulot sa mga mo- 
nitoring team ng UN na pasukin 
ang kanilang mga larangan, pigi- 
lan ang pagrerekluta ng mga me- 
nor de edad at pauwiin ang mga 
batang wala pang 18 sa kanilang 
mga komunidad. 

Bilang panimulang hakbang, 
naglabas ang MILF ng pangkalaha- 
tang alituntunin na nagbabawal 
sa lahat ng kumander at upisyal 
ng Bangsamoro Islamic Armed For- 
ces na magrekrut ng mga batang 
wala pang 18 anyos sa anumang 
gawain sa hukbo. May nakasaad 
ding mga aksyong pandisiplina sa 
sinumang lalabag dito. 


8 


IBINUNYAG noong Setyembre 1 ni 
Ka Wilson Balingit, pangalawang 
tagapangulo ng Bayan Muna sa 
Panay, ang planong pagpaslang sa 
kanya. Sa idinaos na press confe- 
rence sa Iloilo City, sinabi ni Bali- 
ngit na nakatanggap siya ng im- 
pormasyon na may grupong bina- 
yaran ng P300,000 para likidahin 


siya. Bukod pa ito sa tuluy-tuloy 
na kampanyang paninira laban sa 
kanyang pagkatao. 

Ani Bayan Muna Rep. Satur 
Ocampo, nais ng mga kalaban ni 
Balingit na patahimikin siya sa 
kanyang mga gawain laban sa ko- 
rapsyon at paglabag sa karapa- 
tang-tao. 


Araw ng desaparecidos, ginunita 


NAGMARTSA ang 150 kasapi ng mga progresibong organisasyon sa May- 
nila noong Agosto 30 para gunitain ang Pandaigdigang Araw ng Desa- 
parecidos. Katarungan para sa mga biktima ang isinigaw ng mga kasa- 
pi ng Karapatan, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, Bayan Muna, GA- 
BRIELA at Desaparecidos, organisasyon ng mga kamag-anak ng mga di- 


nukot at nawawala. 


Nagkaroon din ng kaugnay na mga pagkilos sa Bacolod City, Bagu- 
io City at maging sa US at The Netherlands. 

Mula nang maupo si Gloria Arroyo sa poder noong 2001, umaabot 
na sa 207 ang mga dinukot ng mga armadong galamay ng estado. Bu- 
kod pa ito sa mga biktimang dinukot bago pa man ang kasalukuyang 


rehimen. 


Nagbabala ang Desaparecidos kay Arroyo na malapit nang matapos 
ang kanyang immunity at maniningil ng katarungan ang mga kamag- 


anak ng mga nawawala. 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2009 


Diwa ng laban sa Chico Dam, 
muling nabubuhay 


untain Province para ipaglaban at ipagtanggol ang kanilang lu- 


M uling nagbibigkis ang mga lider ng mga tribo sa Kalinga at Mo- 


pang ninuno laban sa banta ng pangangamkam ng lupa at saku- 
na sa kalikasan dulot ng malakihang pagmimina sa kanilang lugar. 


Bunsod ito ng pinakahuling in- 
sidente noong Hunyo 5 kung saan 
lumubog ang bahagi ng lupa ng 
poblasyon ng Mankayan, Benguet 
bunga ng patuloy na pagpapalawak 
ng pagmimina ng Lepanto Consoli- 
dated Mining Company (LCMC). 

Inihahalintulad ng mamamayan 
dito ang kanilang pakikipaglaban 
sa naging pakikibaka nila laban sa 
konstruksyon ng apat na dam sa 
Chico River sa ilalim ng diktadu- 
rang US-Marcos noong 1980. Anila, 
ang malakihang pagmimina ay sisi- 
ra sa kanilang tirahan at kabuha- 
yan dahil ito ay bahagi ng Chico 
River Watershed Area. 

May batayan para muling mag- 
kaisa ang iba't ibang tribo upang 
ipagtanggol ang kanilang lupang 
ninuno. Sa ngayon, ang kanilang 
pakikibaka ay laban sa bagong ka- 
away, ang kutsabahan ng estado at 
mga korporasyon sa pagmimina. 

Noong simula ng 2009, nagpu- 
long at nagkaisa ang Council of El- 
ders ng Bakun-Aywanan (Bantay 
ken Kinabaknang ti Umili a Nagtau- 
dan o Defend and Nurture Bakun) 
sa isang bayan sa Benguet para 
pagtibayin ang kanilang pagkakai- 
sa laban sa malakihang pagmimi- 
na. Pitong organisasyon sa komu- 
nidad at ilang personalidad ang 
umanib sa Bakun Aywanan noong 
Pebrero. 

Isa sa mga unang hakbang ng 
organisasyon ay ang pagsasampa 
ng petisyon sa rehiyunal at prubin- 
syal na mga upisina ng National 
Commission on Indigenous Peoples 
(NCIP) laban sa Memorandum of 
Agreement at pagbabawal sa anu- 
mang eksplorasyon ng Royalco 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2009 


Philippines sa kanilang lugar. 
Pagdagsa ng aplikasyon sa 
pagmimina. Noong 2006, dumagsa 
ang mga aplikasyon sa pagmimina 
sa Cordillera Administrative Region 


(CAR) bunsod ng kampanya ng re- 
himeng Arroyo na mang-akit ng da- 
yuhang pamumuhunan. Pero dulot 
ng sustinido at malakas na pagla- 
ban ng mamamayan, karamihan ng 
mga aplikasyon ay nakabimbin sa 
upisina ng Mines and Geosciences 
Bureau ng DENR. 

Ang mga aplikasyon sa pagmi- 
mina ay sumasaklaw sa mga lugar 
sa Mountain Province, Abra at Kali- 
nga. Sasaklawin ng mga ito ang 
61% ng kabuuang lupa ng CAR. 
May bahagi ring sumasakop sa Cen- 


BHB, nananawagan laban 
sa pagmimina sa Catanduanes 


ananawagan sa mga Catandunganon ang Nerissa San Juan Com- 

mand ng BHB sa Catanduanes na patuloy na labanan ang pagmi- 
mina ng Monte Oro Resources Energy Inc. (Morei) sa prubinsya. Sa 
isang pahayag, nanawagan si Theresa Magtanggol, tagapagsalita ng 
kumand, na gamitin ng mamamayan ang lahat ng anyo ng protesta 
para mapigilan ang pagmimina sa prubinsya. 

Nagpahayag naman ang lokal na tsapter ng Integrated Bar of the 
Philippines (IBP) sa Catanduanes na handa itong magsagawa ng “re- 
bolusyong ligal” laban sa pagmimina sa alinmang lugar sa prubin- 
sya. Anang IBP-Catanduanes, nakahanda itong magsagawa ng ak- 
syong ligal laban sa mga taong pasimuno ng pagmimina. Aktibo rin 
ang simbahang Katoliko sa prubinsya sa pagtuligsa sa planong pag- 
mimina. Gayundin ang mga lokal na upisyal ng mga bayan at ng pru- 
binsya, at ang Katandungan Kontra Mina. Suportado ng Philippine 
Association of X-Seminarians (Paxs) ang simbahang Katoliko sa pag- 
tutol nito sa pagmimina sa prubinsya. 

May inilunsad namang petisyon sa internet laban sa pagmimina 
ang Group of Environment Enthusiasts of Catanduanes Mountaineer- 
ing and Outdoor Club (Greencat). 

Kabilang sa mga may-ari ng kumpanyang Morei si Enrique Razon 
na malapit na kaalyado ng pamilya ni Gloria Arroyo. Pinahintulutan 
ng Department of Energy (DOE) ang Morei na magsagawa ng eksplo- 
rasyon sa 7,000 ektarya ng lupain sa mga bayan ng Caramoran, Pa- 
nganiban at San Andres para sa mga deposito ng coal na nagkaka- 
halaga ng hindi bababa sa P6.2 bilyon. Tinututulan din ng mga Ca- 
tandunganon ang plano ng DOE na bigyan ang isang pribadong kum- 
panya ng karagdagang 8,000 ektaryang lupain sa mga bayan ng Ca- 
ramoran, Panganiban at Viga para magmina ng coal na tinatayang 
aabot sa P9.4 bilyon. 

Kung hindi mapipigilan, ang pagmimina sa Catanduanes ay tiyak 
na magbubunsod ng pagguho ng lupa at pagbaha sa mga bayan ng 
Bagamanoc, Bato, Caramoran, Manambrag, Panganiban, San Miguel 
at Viga. Malalason din ang mga daluyan ng tubig at dagat. ABI 


tral Cordillera Forest Reserve, na dati nang idinekla- 
rang protektadong erya. Kapag ang aplikasyon ay na- 
isumite bago maideklarang protektado ang isang lu- 
gar, maaaring pahintulutan ang mga kumpanya sa 
pagmimina na magsimula ng mga operasyon dito. 

Noon pang 2006 sinimulan ng mga lider-katutubo 
at mga upisyal ng mga barangay sa Bontoc ang kani- 
lang pagtutol. 

Pero hindi natinag ang mga dayuhang kumpanya 
sa pagmimina. Sa tulong ng rehimen at mga armadong 
galamay ay tinakot at nilinlang ng Royalco ang ilang 
residente para pumayag na ituloy pa rin ang eksplora- 
syon. Kahit tumutol ang mas nakararaming residente, 
pinahintulutan pa rin ng NCIP-Benguet ang Royalco. 

Ibayong pinahigpit at pinalakas ng mga residente 
ang kanilang pagtutol. Noong Agusto 7, 2008, nag- 
kumperensya ang 230 kinatawan ng mga residente 
mula sa 13 munisipyo ng Benguet para talakayin ang 
mga isyu at usapin ng malawakan at mapangwasak na 
pagmimina at para magpalitan ng mga karanasan at 


aral mula sa matatagumpay na pakikibaka. Binuo nila 
ang Benguet Mining Alert and Action Network. 

Noong Oktubre 2008, binuo nila ang Bakun-Aywa- 
nan. Inilunsad nila ang sustenidong kampanya para 
tutulan ang komersyal na pagmimina, kabilang ang 
paglulunsad ng mga porum, sama-samang pagkilos, 
mobilisasyon at pakipagdayalogo sa lokal na gubyer- 
no at sa mga rehiyunal at prubinsyal na upisina ng 
NCIP. 

Tumanggi ang mga lider ng tribo sa mahigit siyam 
na sityo sa Barangay Gambang ng Bakun, Benguet sa 
proyektong eksplorasyon ng Royalco Philippines. Nag- 
pasa rin ng ikalawang petisyon ang mga residente sa 
Barangay Sapid, Mankayan, Benguet na naggjiit sa 
mga upisyal ng bayan na aksyunan ang ginawang pag- 
tatapon ng LCMC ng nakakalasong basurang asbestos 
sa kanilang lugar. 

Sa Barangay Ampucao naman, muling nagkakaisa 
ang mamamayan laban sa pananalasa ng mga higan- 
teng minahan. 


Tubig sa Butuan City, nilason ng mina 


linhawod Area” sa Agusan del Norte ang dahilan ng pagdumi ng 


N ng pagmimina ng manganese sa kabundukan ng tinaguriang “Ma- 


tubig ng Taguibo River na siyang pinagmumulan ng inuming tu- 
big ng Butuan City. Ito ang ibinunyag ni Ka Maria Malaya, tagapagsalita 
ng National Democratic Front-Northeastern Mindanao noong Agosto 17. 


Aniya, ang mga lupang galing 
sa mga minahan ay inaanod ng tu- 
big tuwing umuulan papuntang Ta- 
guibo River. Dagdag pa rito, may 
100,000 toneladang manganese na 
nakatambak sa iba't ibang lugar sa 
Malinhawod na hindi na nahakot 
dahil hindi na natuloy ang pagbili 
nito. Ang manganese ay isang me- 
tal na may sarisaring gamit sa 
industriya. 

Kasabay ng paghinto ng pagmi- 
mina, hindi rin natanggap ng mga 
minerong Lumad ang kakarampot 
na tig-P2.00 bawat kilong manga- 
nese na kanilang namina. 

Binatikos ni Ka Maria ang pasi- 
muno ng pagmimina ng manga- 
nese—ang burukrata kapitalista at 
despotikong panginoong maylu- 
pang pamilya Amante. Noong 
2007, ang presyo ng bawat metriko 
tonelada ng manganese ay umabot 


10 


sa US$154. Samakatwid, kung nai- 
benta ang 100,000 metriko tonela- 
dang manganese sa gayong presyo 
ay hanggang $15.4 milyon o P616 
milyon sa palitang $1:P40 ang pi- 
nagpistahan sana ng mga Amante. 

Sa kabilang banda, ibinunyag 
ni Ka Maria na nagpaplano naman 
ang pamilya ni Meyor Democrito 
Plaza ng Butuan City na magmina 
ng tanso sa kabundukan na pinag- 
mumulan din ng Taguibo River sa 
bandang Barangay Antikala sa lun- 
sod. Ang mga Plaza ang mga puli- 
tikong kumalbo sa dating napaka- 
lawak na kagubatan ng Agusan. Pa- 
ra paghandaan ang pagmimina, 
may ginawa nang kalsada ang mga 
Plaza rito. Nakapagtayo na rin sila 
ng Special Civilian Auxiliary Army, 
mga pribadong armadong gwardya 
na sinasanay ng AFP. 

Ang magkatunggaling angkan 


ng mga pulitikong Amante at Plaza 
ay gumagawa ng kani-kanyang ma- 
niobra, kontrol at panlilinlang sa 
mamamayang Lumad upang ma- 
engganyo ang mga itong magtra- 
baho sa kanilang mga proyektong 
pagmimina. 

Sinabi ni Ka Maria na matagal 
nang nagpapakasasa sa yaman ng 
kalikasan ang mga naghaharing uri 
sa Agusan. Matapos nilang hawa- 
nin nang ilang dekada ang mga pu- 
no sa ibabaw ng lupa, ang mga mi- 
neral naman sa ilalim ng lupa ang 
kanilang pinag-aagawan. Aniya, 
wala silang pakialam kung ano ang 
kahihinatnan ng kapaligiran at ng 
inuming tubig ng mamamayan sa 
Butuan City. 

Nananawagan ang NDF-NEMR sa 
mamamayan, partikular sa Butuan 
City na maglunsad ng kilusan para 
pangalagaan ang kalikasan, laluna 
ang pinagmumulan ng tubig ng Bu- 
tuan City. Hinahamon din ng NDF- 
NEMR ang mga kinauukulang puli- 
tiko na panagutan sa publiko ang 
kanilang pagwasak sa kalikasan. Œ 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2009 


Di maitagong kayamanan 


ulat na biglang lumago ang kayamanan ng mga anak ni Gloria Ar- 


INET ang mamamayang Pilipino sa nabunyag kamakailan na 


royo na sina Pampanga Rep. Juan Miguel “Mikey” Arroyo at Cama- 
rines Sur Rep. Diosdado Ignacio “Dato” Arroyo mula nang sila'y maging 
mga kongresista. Umapaw ang galit ng bayan dahil batid nilang nagmu- 
la ito sa korapsyon at pagnanakaw. Dumistansya ang Malacafiang sa kon- 
trobersya at pinalabas na wala raw kinalaman ang magulang nila rito. 


Batay sa isinumite ni Mikey na 
Statement of Assets, Liabilities and 
Net Worth (SALN), dokumentong 
nagsasaad ng mga ari-arian ng mga 
upisyal ng gubyerno, lumobo uma- 
no ang kanyang netong kita mula 
P5 milyon noong 2002 tungong 
P99 milyong nitong 2009, habang 
ang kabuuan niyang ari-arian ay 
umabot na sa P156 milyon (menos 
ang umano'y "utang"). Lumago na- 
man umano mula P15.8 milyon no- 
ong 2007 tungong P89 milyon 
ngayong taon ang netong kita ni 
Dato, ayon sa kanyang SALN. Ang 
kabuuang ari-arian naman niya ni- 
tong 2009 ay mahigit P150 milyon 
na. 

Nagkabalu-baluktot ang paliw- 
anag ni Mikey Arroyo sa kanyang 
biglang laking yaman. Ikinatwiran 
niyang malaki ang kinita nilang 


o Aa 
ST sn S 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2009 


mag-asawa mula mga regalo sa ka- 
sal at mga kontribusyong natang- 
gap nila sa mga kampanyang elek- 
toral. Sa gayon ay di sinasadyang 
inamin ni Mikey na may inilingid 
siyang mga kontribusyon sa elek- 
syon na iligal niyang ginamit bi- 
lang personal na pondo. 

Bukod rito, isiniwalat ng Vera 
Files, publikasyon ng isang grupo 
ng mga beteranong mamamahayag 
na malalimang nagsisiyasat sa mga 
tampok na isyu, na si Mikey ay bu- 
mili ng halagang 51.31 milyong 
(P63.7 milyon) lupa at bahay sa 
Beach Park Blvd., Foster City, Ca- 
lifornia noong 2006. Para maikubli 
niya ito, pinalalabas niya na ang 
bahay ay pag-aari ng Beach Way 
Park LLC, isang huwad na kumpan- 
yang itinayo niya roon. Sa kanyang 
SALN, isinaad ni Mikey na mayroon 


siyang ilang sapi sa kumpanya su- 
balit hindi niya ito idinetalye. 

Sa mga upisyal na rekord ng 
mga pag-aari sa US, nakapangalan 
ang naturang lupa at bahay sa asa- 
wa ni Mikey na si Angela Montene- 
gro, katulad ng maraming iba pa 
niyang pag-aari at negosyo. 

Hindi rin idineklara ni Mikey 
ang mga lupain at bahay na binili 
at ninenegosyo niya sa US, kabi- 
lang ang isang condominium unit 
sa Redwood City sa California na 
ibinenta niya sa halagang 
$900,000 noong Setyembre 2005. 
Ang mga papeles nito ay inilipat 
din sa pangalan ng kanyang asawa 
bago ibenta. 

Nabunyag din na pag-aari ni 
Dato Arroyo ang isang condomini- 
um unit sa Gramercy Towers sa San 
Francisco, isa sa pinakamamaha- 
ling gusali sa California na nagka- 
kahalagang 5570,000 (P26.7 mil- 
yon). Bagamat nakapangalan ang 
pag-aaring ito kina Dato at asawa 
niyang si Victoria Manotok, hindi 
ito isinama sa SALN ni Dato. Sa ha- 
lip, ang parehong halaga ay idinek- 
lara niyang “utang” umano sa kan- 
yang byenan. Katulad ni Mikey, ma- 
rami ring iba pang pag-aari at mga 
negosyo si Dato na nakapangalan 
sa kanyang asawa. 

Dahil sa naglitawang mga pag- 
lilihim sa mga SALN ng magkapa- 
tid, pinatimbestigahan ngayon ng 
mga progresibong mambabatas sa 

Kongreso ang mga SALN ng bu- 

ong pamilyang Arroyo. Pinag- 

1 papaliwanag naman 
ng Bagong Alyansang 
Makabayan (BAYAN) 
ang mga Arroyo sa ka- 
nilang yaman sa US. 
Anito, hindi biro ang 
maluho nilang pamu- 
muhay habang naghihirap 
ang taumbayan. Sa US, 
nagpiket naman ang mga akti- 
bistang Pilipino-Amerikano sa 
harap ng bahay ni Mikey Arro- 
yo. AB] 


11 


12 


Internasyunal 
na caravan ng 
mga magsasaka 


sinasagawa ng Asian Peasant 

Coalition (APC) at Interna- 
tional League of Peoples’ Strug- 
gle ang “Caravan para sa Lupa 
at Kabuhayan” sa gitna ng ma- 
tinding krisis sa buong mundo, 
terorismo ng estado at malawa- 
kang pangangamkan ng lupa sa 
Asia at Africa. Ang caravan na 
nagsimula noong Hulyo 21 at 
magtatapos sa Nobyembre ay 
iikot sa Bangladesh, India, In- 
donesia, Malaysia, Mongolia, 
Nepal, Pakistan, Pilipinas, 
Thailand at Sri Lanka. 

Ang tema ng caravan ay 
“Itigil ang pangangamkam ng 
lupa! Makibaka para sa tunay 
na repormang agraryo at ka- 
pangyarihang bayan sa pagka- 
in.” Pormal itong inilunsad sa 
Sri Lanka at dinaluhan ni Ka 
Danilo Ramos, pangkalahatang 
kalihim ng APC at Kilusang 
Magbubukid ng Pilipinas. 

Nagkaroon din ng katumbas 
na paglulunsad sa Pilipinas no- 
ong Hulyo 25, anibersaryo ng 
pagtatatag ng KMP, na dinalu- 
han ng 300 katao. 

Nanawagan si Prof. Jose 
Maria Sison, tagapangulo ng 
International Coordinating 
Committee ng ILPS na maglun- 
sad ng mga kampanya para ba- 
tikusin ang mga imperyalistang 
kapangyarihan, ang kanilang 
mga monopolyong bangko at 
mga empresa at kanilang mga 
papet na reaksyunaryong esta- 
do. Aniya, silang lahat ang da- 
hilan ng krisis at kawalan ng 
katarungang panlipunan. [BE 


SA IBAYONG DAGAT KP 


AG 
sag fi 
VA NG 


Magiting na pakikibaka 
ng mga adivasi sa India 


mga adivasi o mamamayang minorya ng Lalgarh sa West Be- 


M ula noong kalagitnaan ng Hunyo, magiting na hinaharap ng 


ngal, India ang malupit na pananalakay ng mga pulisya at mi- 


litar sa ilalim ng “Operation Lalgarh,” 


isang malawakang kampanyang 


militar ng estado. Sa kabila ng mabangis na opensiba, nananatiling ma- 
tatag ang mga adivasi at matapang nilang nilalabanan ang maka-imper- 
yalista at kontra-mamamayang gubyerno at ang terorismo ng estadong 
naglalayong gapiin ang kanilang pakikibaka. 


Ang Lalgarh ay nasa distrito 
ng West Midnapore ng estado ng 
West Bengal sa silangang India. 
Mayorya ng populasyon ng Lalgarh 
ay mga adivasi. Laganap ang kahi- 
rapan at ilang dekada nang nagdu- 
rusa ang mamamayan dahil sa ka- 
pabayaan ng gubyerno, kasalatan 
ng mga serbisyong panlipunan tu- 
lad ng pangangalagang pangkalu- 
sugan at kawalan ng inuming tu- 
big. Agrikultura ang pangunahing 
ikinabubuhay nila. Subalit karami- 
han ng mamamayan ay walang lu- 
pa o kulang sa mabubungkal na lu- 
pa at walang irigasyon. Mababa 
ang sahod ng mga manggagawang 
bukid. 


Mula noong panahon ng kolo- 
nyalismo, pinagsasamantalahan at 
inaapi na ng naghaharing uri sa 
India ang mga adivasi sa Lalgarh. 
Lumala pa ang kanilang paghihi- 
rap sa ilalim ng gubyernong West 
Bengal Left Front, na kontrolado 
ng rebisyunistang Communist Par- 
ty of India (CPI-Marxist). Ang mga 
lokal na lider ng rebisyunistang 
partido ang nagsisilbing mga ba- 
gong panginoong maylupa. Inaa- 
gawan nila ng lupa at winawasak 
ang kabuhayan ng mga adivasi up- 
ang bigyang-daan ang isang Spe- 
cial Economic Zone (SEZ) para sa 
malalaking korporasyong multina- 
syunal. Ang anumang pagtutol ng 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2009 


mamamayan ay sinasalubong ng 
walang katulad na kalupitan at pa- 
nunupil. 

Noong Nobyembre 2008, binuo 
ng mga adivasi ang People's Com- 
mittee Against Police Atrocities 
(PCAPA) para labanan ang ilang de- 
kada nang pang-aabuso ng mga pu- 
lis at rebisyunistang partido at igi- 
it ang katarungan para sa mga bik- 
tima ng paniniil ng estado. Mula 
noon ay lumakas na ang PCAPA at 
nakapagbuo na ng mahigit 1,000 
komite sa erya. Di lamang nagta- 
tanggol ng mga komunidad laban 
sa pulisya at mga maton ng rebi- 
syunistang partido ang mga komi- 
te. Katuwang din nila ang mga ak- 
tibistang Maoista na matagal nang 
kumikilos sa lugar. Nakapaglunsad 
din sila ng mga proyekto para sa 
inuming tubig, irigasyon, mga kal- 
sada at sentrong pangkalusugan. 

Pagsupil sa adivasi. Nitong 
maagang bahagi ng Hunyo, pinag- 
babaril ng mga maton ng rebisyu- 
nistang partido ang isang de- 
monstrasyong pinamumunuan ng 
PCAPA. Dahil dito, sinunog ng libu- 
libong adivasi ang mga upisina ng 
rebisyunistang partido at kampo ng 
pulisya na mga simbulo ng walang 
habas na kapangyarihan at pang- 
aapi. 

Habang lumalawak ang PCAPA 
sa mas marami pang lugar, nagdep- 
loy ng mahigit 1,000 pulis ang 
gubyerno ng West Bengal, kasabay 
ng 50 kumpanya ng mga pwersang 
paramilitar mula sa sentral na gub- 
yerno para “muling agawin” ang 
Lalgarh. Hinarang sila ng mga ti- 
numbang puno, hinukay na kalsada 
at malawakang demonstrasyon ng 
mga adivasi. Tinambangan din sila 
ng mga Maoistang gerilya na nag- 
pasabog ng mga land mine. Inabot 
sila ng dalawa't kalahating araw 
bago nila narating ang istasyon ng 
pulisya sa Lalgarh. 

Walang kaparis na pang-aabuso 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2009 


ang ginawa ng 
mga pulis at 
pwersang militar 
pagdating nila sa 
Lalgarh.  Nireyd 
ng mga pulis ang 
mga bahay ng 
mga myembro ng 
PCAPA at kinalad- 
kad palabas at pi- 
nagbubugbog ang 
mga aktibista. 
Kahit mga bata ay 
hindi pinatawad. 
Isang pitong ta- 
ong gulang na batang lalaki ang 
binalian ng buto sa binti. Daan-da- 
ang babae ang hinubaran at ipina- 
hiya. Isang babae ang ginahasa ng 
isang pulis gamit ang kulata ng 
riple. Pilit na ginamit ng mga 
pwersang paramilitar ang kabataan 
bilang panabing sa paghahanap ng 
mga nakatagong land mine at iba 
pang eksplosibo. 

Ilampung libong adivasi ang 
napilitang lumisan sa kanilang mga 
komunidad sa harap ng gayong ka- 
lupitan. Daan-daang bahay na ang 
sinunog at ilang libong pamilya 
ang pwersahang pinalayas sa kani- 
lang mga nayon. Umaabot na nga- 
yon sa mahigit 20,000 katao ang 
tumitigil sa mga pansamantalang 
kampo at inaalagaan ng mga parti- 
dong oposisyon. 

Pagtugis sa mga gerilyang 
Maoista. Tinutugis din ng operas- 
yong militar ang mga Maoistang 
yunit gerilyang kumikilos sa lugar. 
Gamit ang teknikal na ayuda mula 
sa US at Israel, nagpalipad ang 
gubyerno ng India ng satellite para 
alamin ang kinalalagyan ng mga 
gerilya sa makapal na kagubatan. 
Tinugis din ng gubyerno ng West 
Bengal ang mga monitoring team 
mula sa labas. Inaresto, minaltrato 
at idinetine nito ang All-India Fact 
Finding Team na inorganisa ng mga 
progresibong pwersa. 


SA IBAYONG DAGAT gg? 


Isang linggo matapos ito, ipi- 
nagbawal sa buong India ang Com- 
munist Party of India (Maoist). Hi- 
nuli ang hayag na tagapagsalita ni- 
tong si Gour Chakravarthy habang 
kinakapanayam siya sa isang ista- 
syon ng telebisyon. 

Sa kabila nito ay hindi nagpa- 
pagapi ang PCAPA. Naglunsad ito 
ng pangkalahatang welga noong 
Hulyo 9 at mula Agosto 18 hang- 
gang ngayon sa mga distrito ng 
West Midnapore, Bankura at Purulia 
sa West Bengal. Nagsara ang mga 
negosyo at establisimentong pang- 
gubyerno at paralisado ang pam- 
publikong transportasyon. Patuloy 
na iginigiit sa mga pagkilos ng 
mga adivasi ang kagyat na pagtigil 
sa militarisasyon ng Lalgarh. 

Samantala, lumalaganap ang 
demoralisasyon sa hanay ng puli- 
sya at paramilitar ng West Bengal 
dahil hindi nila magapi-gapi ang 
mga adivasi at mga Maoistang ge- 
rilya. 

Napipinto ang panibago na na- 
mang opensiba ng militar at puli- 
sya dahil sa kabiguan ng “Opera- 
tion Lalgarh.” Sa kabila nito ay na- 
nanatiling matatag ang mga adiva- 
si sa kanilang pakikibakang nagsi- 
silbing inspirasyon at umani na ng 
suporta ng maraming progresibong 
pwersa sa India at iba pang bahagi 
ng mundo. AB) 


13 


N BALITA | 


Pagbabawal sa pangingisda sa Manila Bay, tinututulan 


NANANAWAGAN ng malawakang ki- 
los protesta ang Pambansang Ma- 
mamalakaya ng Pilipinas (PAMALA- 
KAYA) kapag itinuloy ang pagbaba- 
wal na mangisda sa Manila Bay at 
karatig na mga lalawigan nito. 

Panukala ng Bureau of Fisheries 
and Aquatic Resources ng Depart- 
ment of Agriculture (DA) na ipag- 
bawal ang pangingisda sa layon 
umanong linisin ang Manila Bay. 

Kaugnay nito, naglunsad ng pi- 
ket ang mga kasapi ng PAMALA- 
KAYA at Anakpawis sa harap ng 
tanggapan ng DA upang tutulan 
ang balaking ito. Ayon sa PAMALA- 
KAYA, wala nang ibang mapagkuku- 
nan ng kabuhayan ang mga mama- 
mayan sa nasabing lugar kundi ang 
pangingisda. Aabot sa 13 milyong 
pamilya ang mawawalan ng traba- 
ho kapag naaprubahan ang nasa- 
bing panukala. 

Tinuligsa ng PAMALAKAYA ang 
sinasabi ng DA na "sobrang pangi- 
ngisda" ang pangunahing dahilan 
ng lubhang polusyon ng Manila 
Bay. Kaugnay nito, magpapatupad 
ng parsyal na pagbabawal ng pa- 
ngingisda roon simula sa 2012 at 
ganap na itong ipagbabawal mula 
2015. Inilinaw ng PAMALAKAYA na 
hindi ang pangingisda ang naging 
sanhi ng sobrang polusyon kundi 
ang walang pakundangang pagta- 
tapon sa Pasig River (na dumadaloy 
patungong Manila Bay) at sa look 
mismo ng mga nakalalasong basura 
ng mga industriyal at komersyal na 
establisimiyento sa paligid ng Pa- 
sig River at ng Manila Bay. Ang 
sobrang pagdami ng ganitong mga 
establisimiyento roon ay ibinunga 
ng pribatisasyon ng mga pampubli- 
kong lupain doon, pagtatayo ng 
maraming special economic zone at 
napakaraming bagong komersyal na 
gusali at iba pang mga proyekto ng 
gubyerno sa mga lupang nabawi 


14 


mula sa look. Ginawa ito nang wa- 
lang konsiderasyon sa idudulot na 
malubhang polusyon. Libu-libo 
pang mga residente sa paligid ng 
Manila Bay ang pinalayas para big- 
yang-daan ang mga proyektong 
ito. Anang PAMALAKAYA, imbes na 
ipagbawal ang pangingisda ay da- 
pat mahigpit na ipagbawal ang 
pagtatapon ng basura sa Manila 
Bay at pagtatayo ng malalaking ko- 


mersyal na gusali sa paligid nito na 
siyang nagtatapon ng mga nakala- 
lasong kemikal at basura sa dagat. 

Ibinunyag ng Anakpawis na 
umaabot sa 20,000 ektarya sa Ma- 
nila Bay ang nakareserba bilang 
mga special economic zone para sa 
Bataan at Cavite. Bukod pa ito sa 
mga nakatayo nang komersyal na 
gusali at mga upisina ng pamaha- 
laan sa paligid ng look. 


Tanggalan sa Wyeth, nilalabanan 


NAGLUNSAD ng kilos-protesta ang mga manggagawa ng Wyeth Phil- 
ippines sa tanggapan nito sa Pasong Tamo, Makati noong Agosto 26 
para labanan ang malawakang tanggalan sa trabaho rito. Ayon sa 
Wyeth Philippines Progressive Workers Union (WPPWU), aabot sa 
3,000 manggagawa ang maaaring masisante bunsod ng napapaba- 
litang pagbenta nito sa karibal na kumpanya ng Pfizer sa halagang 


568 bilyon. 


Sakaling mangyari ito, nangangamba ang WPPWU na baka hindi 
kilalanin ang Collective Bargaining Agreement (CBA) sa pagitan ng 
unyon at ng maneydsment ng Wyeth. 

Sa kaugnay na balita, nagdaos din ng kilos-protesta ang mga 
manggagawa ng nagsarang pagawaan ng Triumph International 
Philippines Inc. (TIPI) sa Mendiola, Maynila noong araw ding iyon. 
Umaabot sa 1,663 manggagawa ng TIPI ang nawalan ng trabaho 
bunga ng pagsasara ng pagawaan. Koordinado ang kanilang protes- 
ta sa pagkilos ng iba pang mga manggagawa ng Triumph sa Thai- 
land, Hongkong, Germany at Norway. 


Tauhan ni Palparan, pinawalang-sala 


PINAWALANG-SALA ni Judge Silvino Pampilo Jr. ng Metropolitan Tri- 
al Court (MTC) Branch 26 ang ahenteng militar na si Aniano Flores 
Jr. alyas Silver noong Agosto 25. Si Flores, isang “rebel returnee” at 
naging elemento ng death squad ni Gen. Jovito Palparan, ang iti- 
nuturo ni Ruel Landicho na bumaril at pumatay noong Mayo 2002 
kay Edilberto “Choy” Napoles, coordinator ng Bayan Muna sa Mindo- 
ro Oriental. Magkasama sina Landicho at Napoles nang sila ay pag- 
babarilin ni Flores. Napatay si Napoles samantalang si Landicho ay 


nasugatan. 


Anang hukuman, nabigo si Landicho na patunayang si Flores 
ang salarin. Kaugnay nito, mariing kinundena ng Karapatan-South- 
ern Tagalog ang desisyon ng MTC Branch 26. Ayon sa Karapatan-S5T, 
sangkot si Flores sa iba pang mga kaso ng pamamaslang at inamin 
niya mismo na kasapi siya ng yunit paniktik ng militar na inorgani- 


sa ni Palparan. 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2009 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


TAN 


Taon XL Blg. 17 
Setyembre 7, 2009 
www. philippinerevolution. net 


Palayasin ang mga tropang Amerikano 


ng Pentagon at Central Intelligence Agency 
(CIA) ng US ang patuloy na pagpapakat ng 600 
kataong Special Operations Forces (SOF) na sangkot sa 
mga operasyong kontra-rebolusyonaryo sa Pilipinas. 
Ikinatwiran nila ang naging susing papel ng mga 
pwersa ng Joint Special Operations Task Force-Philip- 
pines (JSOTF-P) at CIA sa mga “tagumpay” ng Armed 


Tra pen idineklara kamakailan ng mga pinuno 


Usapang pangkapaya- 
paan, hinahadlangan 
ng rehimen PAHINA 3 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


16 armas nasamsam sa 
mga taktikal na 
opensiba 


Forces of the Philippines (AFP) sa pagpatay at pagda- 
kip sa mga lider ng Abu Sayyaf at Moro Islamic Libe- 
ration Front (MILF). Anila, tulad ng natututunan nila 
sa gera sa Afghanistan, kailangan umano ang susteni- 
dong presensyang militar nila sa Pilipinas para mati- 
yak ang mga tagumpay sa mga larangan ng labanan. 
Ang deklarasyong ito'y pagsasapubliko na lamang 

ng sikretong kasunduan nina Gloria Arroyo at Pres. Ba- 
rack Obama ng US noong Hulyo 
30. Doo'y ginarantyahan ni Ar- 
royo ang permanenteng presen- 
sya ng mga tropang militar 
ng US sa Pilipinas kapalit 
ng patuloy na ayudang 
militar ng US. Sagad- 
sagaran ngayong ipi- 
nagtatanggol ni Arro- 
yo ang ibayong nalalan- 
tad na permanenteng 
presensya at papatinding 
) panghihimasok-militar ng 

US sa bansa. 

Matagal nang pinalala- 
bas na ang mga sundalo ng 
US ay labas-masok sa bansa 
para lamang sa taunang pag- 
sasanay at pagkakawangga- 
wa. Sa ginawang 
pag-amin na 


Militar sa Lianga, 
PAHINA 5 


napalayas 


PAHINA 4 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


